CERDD 


YR 

HEN AMSER GYNl 


Ar y dón Albanaidd, Auld Lang Syne. 


F Y mrodýr áerohlon gwiwlon go 5 
Ni gîyw'som, ar eimhynt, 

Gan ein henafiaid lawer troy 
Àm ddull yr amser gynt. 

BYRDON, 

Gwnawn gofio’r amser gynt fy ffryns 
A’n troion ar ein hynt: 

O yn fy„ myw ni fedraf lai 
Na moli’r amsër gynt. 

Diuiwed iawn eu dull a’u modd 
Yn cydfyw ar bob hynt; 

Ac, O mor hael eyfranent rodd— 

Yr hen drigolion gynt.—Gwiiawn, &c. 

Nid oedd dim angen bwyd na bîr, 

Nac aur yr amser gynt; 

Ond pawb yn gefnog'areu tir 
Eu hunain, ar bob hynt.—Gwnawn, &c. 

Yr oeddynt hwy yn byw yn gytun, 
Cym’dogawl iawn bob hynt;— 

O na chawn ddrych wnai ddangos llun 
A dull yr amser gynt.—Gwnawn, &c. 

Ond trecha treisied, gwaedded gwan, 
Yrw'an sydd ar hynt; 


A thwrf a Uid raewn tref a lian— 

Nid felly’r araser gynt.—Gwnawn, Sce. 

Mae Sion wenieithus dafod flith, 

Yn frenin mawr ei hynt; 

A Uaẃer pla sy’n awr i’n plith, 

Nad óedd yr araser gÿnt.—Gwnawn, &c. 

Am ángenrlìeidiau’r bol a'r cefn, 

O na ddilynem hynt, 

Ein bwyd, a’n gwisg, yr unrhyw drefn 
A’r hen drigolion .gynt.—Gwnawn^ &c. 

Eu gwisg oedd ffethyn tew a chlyd, 

Yn harddol iawn bob hynt; 

Ac, O raor gefnwych ar bob pryd 
Gwynehent wlaw a gwynt.—Gwnawn, &c. 

Ond rbaîd yn àwr i’n meibion ni; 

Gael 'pafitaloons'bob hynt, 

A monkey boots, a long Q P, 

Nad o’ent yr amser gynt.—Gwnawn, &c. 

Y merched wìsgent wlanen lwyd, 

A chapiau lliain, gynt— 

Ac nid rhyw degan dyllog rwyd, 

A ymaith gydâ’r gwynt.—Gwnawn, &c. 

Mae cadpen Balchder ffrom ei wep, 

Yn uchet iawn ei hynt; 

Y pen-guwch mawr, a’r traed glep, glep, 
Nad o’ent yr amser gynt.—Gwnawn, &c. 

’Doedd cyflogmorwyn Gutto ’nhaid, 
Ond chwe’ sẁllt gyda phunt; 

À chadwai Dol ’f’ai’n angenrhaid 

I’w chynnal ar boh hy nt.—Gwnawn, &c. 


Mae cyflog morwyn Master Dean 
Eleni’n ddeuddeg punt; 

Ac wele hwýnt o gylch Miss Jane, 

Yn s'io yn y gwynt.—Gwnawn, &c, 

Mae’n rbaid cael crimpin jack yn awr, 

A curling tongs, bob hynt; 

A pbletbu’r gwaìlt, gwOeud dau gorn mawr, 
Ail dylluànod y’nt.—-Gwnawn, &c, 

Ag ysnodenau wjiite and blue f 
Green, yellow hue , bob h'ynt 
Y gwnadt rosynau amryw ìiw, 

1 chwareu yn y gwynt.—Gwnawn, &c. 

Pan ês i’r ffair i ymöfyn mun 
Garìadlon gywir hynt, 

Ow! Ow! Ow! Ow! ni welais un, 

Ar ddull yr amser gynt.—Gwnawn, &c. 

Daeth Polly Shaw a’i chyrls a’i cher, 

A‘i ífrils a’i píiîy’ yn y gwynt; 

Meddyliais wrth wet’d blodau’r sêr 

Ei bod yn werth can’ punt.*—Gwnawn, &c» 

She wore a shawl bright shining shade, 
And crimson dashing chìnt, 

With rosy head quite neatly made, 

To p’rade her fancy print.—Gwnawn, &c. 

Gofynaís pwy oedd meinwen glir 
I Deicws Bryn y gwynt— 

Atebodd íi, tnae’n ddigon gwir, 

Merch Modlen o Sir Fflint.—Gwnawn, &c, 

Pan glywais hyn, mi roddais floedd 
Yn erehyll flin fy hynt! 


Gan ddweud u Wfft, Poll, nid felly’r oedd 
Benywod Cjmru gynt.—Gw r nawn, &c. 

’ Doedd faw r o son am long shawl Sian 
Sy’n costio gryn dair punt:— 

Clocs a bacsiau, a dillad gwíân, 

Oedd yn ỳr amser gynt.—Gwnawn, &c. 

A’u bwyd oedd gig, a chaws, pa well ? 
Llymru ac uwd.ar bynt:— 

Ac iýd trwyth deiliach India bell 
S v*h treulio Uawer punt,—Gwnawn, &c. 

Yr oedd fy hendaid Gwalchmai’r Graig, 
Á Gwen ei wraig ar hynt, 

Yn cadw llys â melys saig 

I’r Hfp brydyddibn gynt.—Gwnawn, &c, 

Croesawus oeddynt yn eu tai, 

Ac naeìwych ar bob hynt:— 

Am lawer peth ni fedraf lai 
Na moli’r amser gynt.—Gwnawn,. &c. 

Wrth wel’d plant Cymru, rif y ser, 

“ A’u penau yn y gwynt,” 

Chwareuodd tant fy awen bêr, 

Ar gaingc yr amser gynt.—Gwnawn, &c^ 

Am fod mor hyf a dweud y gwir, 
Maddeuwch im’ bob hynt; 

Gobeithio gwelaf chwi cyn hir, 

Ar ddùll yr amser gynt.—Gẃnawn, &c. 

DIWEDD. 

Gaernarfon, argraffwyd 'gan P. Eoans 


